/V/ ^ /V/ 


บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร 

(เพื่อให้เกิดพลัง คุ้ม ครองตัวเอง และผู้ป่วย) 

นะโม 3 จบ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทชัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทชัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทชัสสะ ฯ 

บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร 

สัพเพ สัตตา อะเวราโหนตุ อัพ้ยาป้ชฌา โหนตุ อะนีฆา โหนตุ 
สุขี อัตตานง ปะริหะรันตุ (เมตตา) 

สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะทุญชันตุ (กรุณา) 

สัพเพ สัตตา ลัทธะลัมป้ตคิโต มา วิอัจชันตุ (มุทิตา) 

สัพเพ สัตตา อัมมสสะกา อัมมะทายาทา อัมมะโยนิ อัมมะพันธุ 
อัมมะปะฏิสสะระสก ยัง อัมมัง กะริสสันติ กัลยาณัง วา ปาปะอัง วา 
ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ (อุเบกขา) 

ทุกกะโต ทุกขะฐามันคิ วะทันคิ พุทธา 
นะหิ เวเรนะ เวรานึ สะมันตีธะ สุทาปีะนัง อะเวเรนะ ชะ 
สัมมันติ เอสะ ธัมโม สะมันตะโน ฯ 

พุทโธ พุทธัง รักษา ธัมโม ชัมมัง รักษา สังโฆ ลังฆัง รักษา 



~ 2 ~ 


พุทโธ พุทธง อะระหัง ธัมโม ธัมมัง อะระหัง สังโฆ สังฆัง อะระหัง 
พุทโธ พุทธัง กัณหะ ธัมโม ธัมมัง กัณหะ สังโฆ ลังฆัง กัณหะ ฯ 
อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ภะวันดุ เต ฯ (สวดเพื่อตนแอง ภะวันตุ เม) 

นะสาเปเส พุรูอะกัง ปะริป้ตตัง ปะริขันดัง มัจจุราชา นะ ภาสะติ 
มัจจุราชา นะ ป้สสะติ ฯ 

สุญญะโต โลลัง อะเวกขัสสุ ...บญช... (สมมุติคนป่วยชื่อ บุญ ชู) 
สัพเพ สัตตา สะทา สะโต อัตตาบุทิฏ่ฐิง อูหัจจะ เอวัง มัจจุตะโร สิยา 
เอวัง โลลัง อะเวกขันดัง มัจจุราชา นะ ป’สสะคิ 
อิมัง สัจจะ วาจัง อธิฎฐามิ 
ทุติยัม!) อิมัง สัจจะ วาชัง อธิฎฐามิ 
ตะติยัม!) อิมัง สัจจะ วาชัง อธิฎฐามิ ฯ 

โย ทัณเฑนะ อะทัณเฑสุ สัปปะทุฎเฐสุ ทุสสะดิ ทะลันนะ 
มัญญัตตะรัง ฐานัง ขิปปะเมวะ นิลัจฉะติ เวทะนัง ผะรุสลัง ชานิง 
สะรีรัสสะ วะ เภทะนัง คะรุสัง วา!) อาพาชัง จิตคัก เขปง วะ ปาปุเณ 
ราชะโต วา อุปะสัคดัง อัพกักขาณีง วะ ทารุณ้ง ปะริกขะยัง วะ ญาติมัง 
โภคามัง วะ ปะลังคุณ , ง อะถะวาสสะ อะคะรานิ อัคคิ ฑะหะติ 
ปาวะโก กายัสสะเกทา ทุปป้ญโญ นึระยัง โส อุปะป้ชชะติฯ 

หันทะฑานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว ขะยะวะยะ ชัมมา ลังขารา 
สัปปะมาเทนะ ๓เปาเทถาติ อะยัง ตะถา คะดัสสะ ป้จฉิมา วาจาฯ 



~ 3 ~ 


กุทิฎเ'งโข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ป้สสะตา อะระหะตา 
สัมมาลัมพุทเธนะ โอวาทะปาตีโมกขัง ตีหิ คาถาหิ ขันติ ปะระม'ง 
ตะโป ตีคิกขา นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา นะ หิ ทัพพะชิโต 
ปะรูปะ'มาดี สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต สัพพะปาป้สสะ 
อะกะระณัง กุสะสัสสูปะสัมปะทา สะชิตตะปะริโยทะปะทัง เอตัง 
พุทธานะสาสะทัง ฯ อะนูปะวาโท อะนูปะ'มาโต ปา!)โมกเข จะ 
ลังวะโร มัตลัญฌุตา จะ ภัตดัสัมิง ป้นลัญจะ สะยะนาสะทัง 
อะธิชิตเต จะ อาโยโค เอตัง พุทธานะสา สะทันติ ฯ 

เมตตานิสังสะสุตตะปาโธ 

เอวิ'มเม สุดัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ 
เชตะวะฌ อะนาถะ'ปิณฑสัสสะ อาราเม ฯ ดัต้ระ โข ภะคะวา ภิกขุ 
อามัน เตสิ ภิกขะโวติฯ ภะทันเตติ เต ภิกขุ ภะคะวะโต ป้จจัสโสสุง 
ภะคะวา เอตะ ทะโวจะ ฯ 

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะพุลี 
กะตายะ ยานีกะตายะ วัตกุกะตายะ อะมุฏเตายะ ปะริชิตายะ 
สุสะมารัฑธายะเอกาทะสานิลังสาปาฏิกังขาฯ กะตะเม เอกาทะสะฯ 
สุขัง สุปะคิ สุขัง ปะฏิพุชฌะติฯ นะ ปาปะกัง สุปีมัง ป้สสะติฯ 
มะมุสสาทังปีโยโหติฯ อะมะนุสสาทังปีโยโหติฯ เทวะตา รักขันติฯ 



^ /V/ 


นาสสะ อัคคิ วาวิถัง วา สัตถัง วา กะมะติฯ ตุวะฏังจิตดัง สะมาเ- 
ยะติฯ มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติฯ อะสัมมูฬ๎โห กาถัง กะโรติฯ 
อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พ๎รัห๎มะโลกูปะโค โหติ ฯ 

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะมุสี 
กะตายะ ยานีกะตายะ วัตลุกะตายะ อะมุฏเตายะ ปะริชืตายะ 
ลุสะมารัทธายะ อิเม เอกาทะสานิถังสา ปาฏิกังขาติ ฯ 

อิทะมะโวจะ ภะคะวาฯ อัตตะมะนา เต ภิกขุ ภะคะวะโต 
ภาสีดัง อะภินันทุนติ ฯ 


มงคลจักรวาลน้อย(ย่อ' 


อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สีริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก 
พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก ลุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ 


ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา ถัตตุ จุป๋ททะวา 

อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสถันตุ จะ เตชะสา 

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาลัง โสตถิ ภาคยัง ลุขัง พะถัง 

สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภลัง วุฑฒี จะ ยะสะวา 

สะตะวัสสา จะ อายุ จะ ชีวะสิทธิ ภะวันตุ เต ฯ 

(เพื่อตัวเรา สวด ภะวันตุ เม ฯ * เต เพื่อผู้อื่น) 



ภะวะตุ สพพะมงคะลง 
ลัพพะพุทธานุภาเวนะ 
ภะวะตุ สัพพะม , งคะลัง 
สัพพะธัมมานุภาเวนะ 
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง 
สัพพะลังฆานภาเวนะ 


รกขนตุ สพพะเทวะตา 
สะทา โสตสิ ภะวันตุ เต ฯ 
วักขันตุ ลัพพะเทวะตา 
สะทา โสตสิ ภะวันตุ เต ฯ 
วักขันตุ สัพพะเทวะตา 
สะทา โสตสิ ภะวันต เต ฯ 


************************************** 




คำแปล 

บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร 

(เพื่อให้เกิดพลังคุ้มครองตัวเอง และผู้ป่วย) 

ขอให้สรรพสัตว์ผู้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน ทั้งหมดทั้งสิ้น อย่ามีเวร ต่อกัน 
เลย อย่าพยาบาทปองร้ายกันเลย อย่ามีความ ทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย 

ขอให้มีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งสิ้นเถิด (แผ่เมตตา) 

ขอให้สรรพสัตว์ฯลฯ จงพ้นจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงเถิด (แผ่กรุณา) 

ขอให้สรรพสัตว์ฯลฯ อย่าได้ปราศจากและอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติ และบุคคลที่เป็นที่รัก 
ตัวมีอยู่เถิด (แผ่มุทิตา) 

ขอให้สรรพสัตว์ฯลฯ มีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นทายาท มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็น 
เผ่าพันธุ มีกรรมเป็นที่พื่งอาศัย ทำกรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม จักได้รับผลแห่งกรรม 
นั้น (แผ่อุเบกขา) 

พระพุทธเว้าทุกพระองค์ต่างตรัสสอนไว้ว่า ทำทุกข์แก่ท่าน ทุกนั้นจะมาถึงตน 
เวรจะไม่ระงับด้วยการไม่จองเวร มันเป็นเช่นนี้ไม่ว่าในกาลเวลาใดก็ตามหรือไม่ว่ากาลไหน ๆ 
ก็ตาม เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร เท่านั้น ที่กล่าวมานี้เป็นคำสอนที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ก่อน 
พุทธกาลแล้ว (ซ็งพระพุทธเว้าทุกพระองค์ต่างก็ทรงยอมรับว่ามันเป็นจริงอย่างนั้น) 

ขอคุณพระศรีรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ ปกป้องคุ้มครองรักษา 
ทั้งคุณ ญาณบารมีของพระอริยะผู้ทรงอภิญญาทั้งหลาย ช่วยปกป้องคุ้มครอง ช่วยให้มีอายุยืนยาว มีผิด 
พรรณผ่องใส มีความสุข และมีพลังคุ้มครอง เป็นเหตุให้เกิดพลังปาฏิหาริย์อันเป็นอัศจรรย์ทำให้พญา 
มัจจุราช(เว้ากรรมนายเวร) ไม่พูดถึง และมองไม่เห็น(ข้าพเว้าหรือผู้ป่วย) 

นี่แน่ บุญ ชู (สมมุติว่า คนป่วยชื่อ บุญชู) เธอจงมองโลกหรือตัวเองให้ว่างเปล่า ไม่มีตัวตน เมื่อ 
เข้าใจมองโลก หรือตัวเองว่า ว่างเปล่า(ไม่มีตัวตน) มัจจุราช (เว้ากรรมนายเวร) จะมองไม่เห็น 

ขอกล่าวยํ้า อธิฐานขอให้เป็นจริงอย่างนั้นอย่างแพ้จริง ขอกล่าวยํ้าเป็นครั้งที่ 2 เป็นครั้งที่ 3 

ผู้ใดประทุษร้ายหรือคิดร้ายต่อผูใม่เคยคิดร้ายต่อ ลงโทษผู้ที่ไม่เคยทำความผิดย่อมได้รับภัย 
ร้ายแรง 10 ประการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมันตาเห็นคือ 


^ *~~เ /X/ 


๑. ได้รับทุกขเวทนา หรือทุกข์ทรมานอย่างแรงกล้า 
๒. สรีระร่างการถูกทำลาย 
๓. เจ็บป่วยอย่างหนัก 

๔. มีจิตฟุงซ่านอย่างหนัก อาจถึงกับเป็นบ้า 
๕. ถูกทางราชการทำโทษอย่างรุนแรง 
๖. ถูกกล่าวหาว่า มี ความผิดอย่างร้ายแรง 
๗. ญาติเสียชีวิตแทน 
๘. ทรัพย์สมบัติมีอันพินาศฉิบหาย 

๙. ไฟป่าหรือไฟไหม้บ้านชนิดไม่ทราบสาเหตุ ไม่น่าจะเกิดภัยเข่นนั้น 
๑๐. ตายไปแล้วยังตกนรกชดใช้กรรมต่อ 

มานี่ซิ ภิกษุทั้งหลาย มา ณ บัดนี้ ฉันขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลาย (คือสิ่งที่ 
ประกอบด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ปรุงแต่งให้เป็นตัวตน) มีความเสื่อมสิ้นสลายไป 
เป็นธรรมดา พวกเธอพึงดำรงชีวิตอยู่ ด้วยความไม่ประมาท (คือให้มีสดึควบคุมเสมอ อยู่กับป้จจุบัน 
ด้วยความมีสติเสมอ) 

นี่เป็นคำสอนครั้งสุดบ้าย ก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพพานซึ่งตรัสสอนด้วยความเป็น 
ห่วง พระพุทธองค์ผู้ทรงไล้ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณ ทรงตรัสรู้เห็นแล้ง กำจัดกิเลสโดยพระองค์เอง ได้ 
ทรง แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ คือหลักคำสอนสำหรับผู้จะปฏิบัติตนเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลส เป็น 
หลักการโดยย่อว่า ผู้ที่มุ่ต่อพระนิพพาน อันเป็นบรมสุข ต้องมีความอดทน เพียรพยายามเผาทำลาย 
กิเลสให้สิ้นไป เพียรพยายามด้วยความ อดทนอดกลั้นอย่างแรงกล้าจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย 

(หากจะเร่งปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย) บำเพ็ญตัวเป็นนักบวชก็ขอให้เป็นนักบวชที่แห้จริง ไม่ทำให้ 
ผู้อื่นเดือดร้อน สงบกาย วาจา ใจ ไม่เบียดเบียนใคร ไม่ทำบาปโดยประการทั้งปวง ทำแต่กุศล ชำระ 
จิตใจให้สะอาดผ่องใส ทั้งไม่กล่าวใส่ร้ายใคร ไม่ทำร้ายใคร รักษาศีลของตน ให้บริสุทธ รู้จัก 
ประมาณตนในการฉัน การบริโภค (ใช้สอยป้จจัย ๔) ยินดีอยู่อาศัยในที่เงียบสงัด เพียรพยายามบำเพ็ญ 
ภาวนาให้เกิด ภาวนามยะป้ญญา ที่แพ้จริง 


นี่แหละคือคือสอนของพระพุทธเล้าทั้งหลาย (จบ) 




เมตตานิสังสะสุตตะปาโฮ 

อันข้าพเจ้าคือพระอานนท์เถระ, ได้สดับมาแล้วอย่างนี้, สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า, เสด็จ 
ประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหาร, อารามของอนาถะบิณฑิกะคฤหบดีแห่งสาวัตถี, ในการนั้นแล, พระผู้ 
มีพระภาคเจ้า, ตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายว่า, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่า, ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เจริญ, 

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคำนี้ว่า.... 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, เมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้, อันบุคคลบำเพ็ญจนคุ้น 
แล้ว, ทำให้มากแล้ว, ทำให้มากแล้วคือชำนาญให้ยิ่ง, เป็นที่พึ่งของใจ 3 ทำให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้ 
เป็นนิจ, อันบุคคลสั่งสมอบรมแล้ว บำเพ็ญให้มากแล้ว, ย่อมมีอานิสงส์สิบเอ็ดประการ อย่างนี้, 

อานิสงส์ ๑๑ ประการ เป็นแน่แท้คือ 
๑. หลับก็หลับอย่างเป็นสุข, 

๒. ตื่นขึ้นก็เป็นสุข, 

๓. ไม่ฝันร้าย, 

๔. เป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย, 

๕. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย, 

๖. เทวดาคุ้มครองรักษา, ปลอดภัยจากไฟไหม้ปลอดภัยจากยาพิษ ปลอดภัยจากของมีคม, 

๗. จิตเป็นสมาธิได้เร็ว, 

๘. สีหน้าผ่องใส, 

๙. ตายไปไม่หลงทาง, 

๑๐. หากไม่สามารถบรรลุเป็นพระอริยะ อย่างห้อยก็จะได้เกิดเป็นพรหม 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, เมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้, อันบุคคลบำเพ็ญจนคุ้น 
แล้ว, ทำให้มากแล้ว, ทำให้มากแล้วคือชำนาญให้ยิ่ง, เป็นที่พึ่งของใจ 5 ทำให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้ 
เป็นนิจ, อันบุคคลสั่งสมอบรมแล้ว, บำเพ็ญให้มากแล้ว, ย่อมมีอานิสงส์๑๑ ประการอย่างนี้แลฯ 

ความเจริญอายุ ความเจริญทรัพย์ ความเจริญสิริ ความเจริญยศ ความเจริญกำลัง 
ความเจริญวรรณะ ความเจริญสุข จงมี (แก่ท่าน) ในกาลทั้งปวง 

ทุกข์โรคภัย แลเวรทั้งหลาย ความโศกศัตรู แลอุปัทวะทั้งหลาย 
ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นอเนก จงพินาศไปด้วยเดช 





ความชำนะความสำเร็จ ทรัพย์ลาภ ความสวัสดี ความมีโชค ความสุช กำลัง 
สิริ อายุ แลวรรณะ โภคะ ความเจริญ แลความเป็นผูมยศ 
แลอายุยืนร้อยปี แลความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่าน ฯ 


ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน 
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง 
ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน 
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง 
ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน 
ด้วยอานภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง 


ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาท่าน 
ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ 
ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาท่าน 
ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ 
ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาท่าน 
ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทกเมื่อ 


************************************** 










